
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the pubHc domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginaha present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
pubHsher to a Hbrary and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize pubHc domain materials and make them widely accessible. PubHc domain books belong to the 
pubHc and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of pubHc domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we beHeve a book is in the pubHc domain for users in the United States, that the work is also in the pubHc domain for users in other 
countries. Whether a book is stiH in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is aHowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement HabiHty can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universaHy accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and pubHshers reach new audiences. You can search through the fuH text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



"^ 



8AGA 

£>INGEYINGA 



EFTIE 



ÞÖRLEiF JÖNSSON. 



1. hejti. 



AKREYEI. 

í prentsmidju Bjarnar Jönggonar 
1887. 



yGoogle 



HARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMORY OF g^ 

WILLIAM HENRY SCHOFIELD 
APRIL 6, 1931 



yGoogle 



SA6A 
ÞIN8EYIN8A. 

Inngangr« 

Vér mennirair eram eigi sto góðir sem 
vér vera ættim^^ er gðmul Qg góð etning/en 
hán erogmerkil^ af pví, að hún enn i dag 
stendr óhrakin, prátt fyrir margra alda 
tilraunirtilaðkollyarpa henni af öráðTðndum 
mönnnm. Bás Tiðbnrðanna f heiminum, er 
vér í daglegu tali köUum 9ögu^ hefir fttíð verið, 
er og mun œtíð verða eitt bið besta og kröft- 
ugasta meðal tíl að efla mentun sálarinnar. 
Og bvað er likamimi| hvers gildi er hann, er 
mentun sálarínnar vantar? Vér mennimir er- 
um pö ekki s&larlausir, einsog skáldið segir 
um álíana. 

Hafa þeir bæði heym úg mily 

hold og blóð meðdtínni; 

vantar ei nema sjálfBt sál| 

sá er hlutrínn minni. 

Digitized by VjOOQIC 



4 j Imigangr. 

Og Þðað skáldið hér kalli minna iaríð { 
paðy að álíana vanti sál, pá skyldi eingi skyn- 
berandi maðr marka pað, pvíað vísan er auð- 
sjáaniega gerð í skopi nm huldafólkstrú. 

Ef pvi sálin parfmentunar mannlífsinsvið, 
— og pað eróhrekjandi^ — píi er og mann- 
kf nssagan alveg nauðsynleg. Isögunnierhinni 
eftirfarandi öld sýndr Ijoslega sá feriU, er 
hún á að ganga eðr á ekki að ganga. Hin 
góðu dæmin eru til að hafa til fyrirmyndar, 
enn vitin eru til að varast pau. Skynsðm 
vera, einsog maðrinn er, á einmitt og verðr 
einmítt að gæta að pvi, er & undaner gengið, 
ef vel á að fara fyrirhonum; pað dugar ekki 
fyrir einn né neinn að ruere in medias res, 
eðr á vora tungu: að „koma einsog skoUinn 
úr sauðarleggnum^ inní mannlifíð, eðr rás 
viðburðanna. Vér sjáum pað k öilu i kring- 
um oss og í oss sjálfum, — vér purfum ekki 
lengra að fara, — að alt, er augum, eyrum 
og öUum skilningarvitum vorum birtist, er 
ein óstöðvandi rás áfram, og við peirri rás 
stendr ekki neitt, allt, er fyrirstöðu gerir, verðr 
óumfiýanlega að koUsteypast. Heilar (pjóðir, 
heil lönd og álfur, já heilir hnettir verða, 
hvað sem kurrar, að varpast um og tortímast, 
pá er peir ekki lengr geta tekið pátt í 
pessari óstöðvandi rás. EiUfr óstöðvandi 
kraptr, almættið, streymirí gegnum allt hið 

Digitized by VjOOQIC 



Inngangr. 5 

smærsta sem hið stærsta, — hann leggr í 
hvern vorn mínnsta fingr og minnstu tá, og 
gerir þar að sínu leyti alt hið sama gagn og 
þar, er mest ber á honum í hjarta voru, eðr 
pó ef til viU oUu fremr í heila vorum. Hið 
minnsta gras, er vér troðum undir fðtunum, 
hefir og sitt almættl til að bera, og svo er 
um alla skapaða hluti farið. Skal svo hér við 
staðar numið í þessu efni í aliuennum orðuni 
og yfir hofuð talað. 

Sú er venja komin á, og hftn er rok- 
studd, að mannkyns-sogu-höfundar láta hverja 
pjóð eiga sina fórnðld, miðöld og ný- 
ðld. Sú spurning getr legið fyrir af hendi 
óhlutvandra manna^ hvort vér íslendingar, 
svo fámennir og svo lítilsigldir sem vér 
pví erum, getum heitið sérstok I)joð. Enn 
svo er fyrir pakkandi, að pöað vér aðeins 
séim að hðfðatðlunni til ekki nema einar 
70,000, páerekki hægt að skafa oss burt úr 
tðlu pjöðanna. Vort afskekkta eyland, vor 
merkilegn, fagra og fullkomna tunga og hin- 
ir sérstöku og frá oUnm ððrum frábreyttu 
Hfnaðarhættir gera petta að verkum, og nátt- 
úran sjálf, hðfundur alls hins sýnilega, hefir 
sett svo skfran stimpil k enni vor, að vér er- 
um óafraáanlegir úr tðlu pjóðanna. Enn auk 
mannfræðinnar erum vér og ung pjoð. Sjálft 
landið. sem vi'r byggjura, er uiigt land, pað eí* 

Digitized by VjOOQIC 



6 Innguigr. 

ekki 8V0 ýkja langt síðan að pvl skant tipp úr 
sjónum og er enn að bæk'ka. V^^ sjálfir^ í- 
búarþess, emm aðeins rúmra lOOOárag&mnl 
Þjóð. 

Náttúraii og stiftsyfirvðldin hafa gei-t 
mig, er pessar línur rita, a5 f>ingeyingi, og 
skoða eg mig þvisem bér innlendan, póaðeg 
sé að fæðingn og náttúrufari til Breiðfirð* 
ingr. Jarðmyndimar bonda til þess, að 
I>ingeyarþingi bafi fyrstu skotið úr sj6, og af 
peim s5kum hefír bér fyrst orðið byggilegt, 
enn undir þá gjörð k(»m ekki, af Þvi að 
landið fanust svo siðla, að pvi er spgar 
fara af. Og pað er og eitt, er virðist be^nda 
til pess, að svo framarlega sem rita ber 
béraðasögu íslands, pá eigi og að rita fyrsit 
sögu þingeyinga, þviað hér tók binn fyrsti 
landnámsmaðr sér fasta bólfestu. Hefði 
Náttfari verið eins merkilegr maðr og Ing- 
élfr Amarson, hefði Flóstraumr (Golfstraumr) 
legið fyrir norðan. landið, enn ekki sunnan,eins- 
ojg hann gerir, pá hefði f>ingeyarping orðið 
roerkasta hérað landsins, (^ pað er i pessu 
tilliti merkilegast, að nú á vomm d5gum sýn- 
ist ekki bera eins mikið á neinu béraði lands- 
ins og ekki neitt peirra taka eins ^ótum 
og varanlegum framförum sem |>ingeyingar^ 
Sé vel ofaní kjölinn lesið, pá er pað öUum 
mönnum augsýnilegt, er óvilhallir vilja 

Digitized by VjOOQIC 



Iimg<mgr. 7 

Tera, a9 allar andlegar og líkamlegar fram- 
farir hor á landi nú & ' tímum, er nokkort 
Terulegt gildi geta haft og nokkura framtíð 
sýnast eiga fyrir hðndum, eiga röt sina að 
rekja til f»ingeyinga. Ekki neitt hérað 
kndsins kemst og i samjofnuð við |»ingeyinga 
að pvi er mentun snertir, og er petta pví 
merkilegra af pví, að petta hérað er hið nyrsta 
á landinu og paraf íljötandi baráttan hðrðust 
fyrir Iffínu. |»að er af þessum rokum runnið, 
að eg tóíc mér fyrir að rita sogu pessa Kéraðs 
pað er afarerfítt að rita sögu vor íslend* 
inga, pví að mjðg margt af pví, er ritað hefír 
áður vérið i peim efnura og vera mætti til hins 
mesta og besta stuðnings, }iggr falið i bóka 
liofnunum. Hafa Ðanir par, sem í svo mðrgu 
öðrUy verið oss parfír, eða hitt pð heldr. Árni 
pröfessor Magnússon, frændi minn(dó: i73(»), 
safnaði alla sína æfi, og hann varð sextugr 
Tel,'811u pvi, er hann gat náð til, á skinairit* 
uðu og pappir saman í eitt af landinn, oggaf 
allareigur sinar, er voru 8tórf&, daginn áðr 
enn hann «Iö (6. jan. 1730) til pess að koma 
safni sínu f lag, er hann reyndar skildi við i 
bestu reglu, og til pess að gera allan aðallif- 
starfa sinn alpýðu manna á Íslandi að sem 
bestum notum að sér liðnum. Hann, pessi 
djúpsetti og ^uglegi visindamaður, sá pað 
;^I^Iega, faversu lifsnaaðsynksgt pað var, að 

Digitized by VjOOQIC 



8 Inngangr. 

koma öllu^ er lant að sögu landsíns. á exnn 
stað öruggan og óhultaii, og hefði Jiar rerið 
haldíð áfram ^ er Ami endaði , "pá Tæri nú 
oðruvisi.statt með sðgii ror íslendinga beldr 
enn er. í>á væri nú margt pað dregið iljós, 
er n „morrar niðri djúpiun dölum drafnar* 
fjalla''; og alpýða befði hinn nýtilegasta fróð- 
leik fyrir framan augun. Og hversa mikið 
gott gæti af þvi leitt, ef svo væri ? þarum 
er ekki haegt neinum getum að leiða nú & 
|>essum tíma. Enn Ðanir tókuvið ^tjórninni 
yfir bókasafni og Qármunum Árna að bonum 
onduðum. Óhagsýni Dana er alkunn um allan 
hinn mentaða beim, enda sýna peir oss bana 
gl(%glega i meðferð sinni á safni Árna. Ekki 
nóg með það^ að þeir gefa svo semekkertút, 
pó.*3 stórfé Árna væri fyrir böndum; slíkt 
léttt peir sérekki nægja, beldr hafa peir enn 
til pessa dags farið afarilla með petta merki- 
lega safn^ týnt og glatað allmdrgu, bafa pað, 
sem enn er til, i stakri óreglu, og bafa síðan 
Arni d6 kastað út stórfé af eigum bans til 
ekki nokkurs gagns. Lj6t er enn sönn p6 
saga. 

£g gat pess áðan, að hver pj6ð beíði sin- 
ar aldir, svo er pvi og farið um oss íslend- 
inga. Aldamót pessi prj4 eru næsta glí^, og 
getr eingi efi á pvi leikið^ bvernig skifta skuli^ 
i hinu stóra, sögu vor Islendinga. Enn um 

Digitized by VjOOQIC 



Inngangr* 9 

undirskiftin geta yeríð skiftar skoðanir, og 
skal síðar par um talað. 

Sú er pá aðal skifting sögu vorrar og pá 
hér l^ingeyinga sögu: 

1. Fonwldin nœr frá elstu timum til ^loka 
prettándu aldar (861 til 1300). 

2. Miömin nær yfir.500 ár (1301 tU 1800). 
3^ Nýoldin nær frá byrjun 19du aldar alt tíl 

pessa dags (1801—1886). 



yGoogle 



FORNÖLD. 

(861-1300). 



Landnámy 
(861 til 930). 



Garðar hét maðr, sonr Svayars bins sænska. 
flann átti jarðir f Sjilándi f Ðanmðrku, enn 
var fæddr f Syíaríki. Garðar fór eittsinn til 
Suðreya að heimta fi^urarf konu sinnar; enn 
er hann sigldi gegnum PetlandsQdrð, sundið 
miUi Orkneya og Skotlands, þá sleit veðr hann 
undan, og rak hann vestr i haf. Lenti hann 
þá alt vestr til Snælands, er Nadd^ðr vikingr 
hafði p& fyrír skðmmu fundið. Garðar kom 
að landi fyrir austan Hom hið eystra 
(860); par var p& hofn göð. Hann hafðí 
foivitni & að vita meir um landið, enn peúr 
Nadd0ðr faðfðu getað frásagt. Sigldi Garðar 
umhverfis landið, og vissi hann pvf fyrstr , að 
það var eyland. Um haustið kom hann inná 
fj^rð þann, er hann kallaði Skjálfanda. Hann 
lagði til hafnar fyrir austan Qörðinn« Gerðí 

Digitized by VjOOQIC 



Lanéii&m. ^ 11 

Grarðar pi h4s i vfkinni, þar er bann haiði lent, 
og kallaði par H&saTik. Yar hann par um 
vetrinn (860 — 861). XJm rorið eftir, eröarð- 
ar Tar búinn til siglingar, hðfðu peir bit við 
skipið. Gekk par i maðr si, er Nittfarí hét 
og með honom præll og ambitt Ofvi >ri var 
og slitnaði festin, er i var bitnum, og rak 
hann vestr fyrir fjörð, og kom pa^ að, er sið« 
an heitir Nittfaravík fyrir útan Skuggabjðrg. 
Nittfari eignaði sér nú (861) Beykjadal, og 
merkti i viði. Yar pa skógr milli fjalls og 
Qðru. Enn Garðar för til Noregs, og lofaði 
mj5g landið. Eftir pað var landið kallað 
Garðarshölrar, uns Flóki Vilferðarson fór 
pangað nokkurum irum siðar (865) og nefndi 
pað ísland; enn pað nafn hefir síðan haldist 
Skagi Skaptason hét maðr igætriMæri i 
Noregi ; hann varð ósittr við Eystein glumru 
og fór af pvi til íslands. Hann nam að ráðí 
Helga hins magraEyjaQarðarstrðnd hina eystri, 
út fri yarðgji til Fnjóskadalsir (890),ogbji 
i Sigluvik; hans sonr var þórbjðrn , fkðir 
Héðins hins milda,er Svalbarð lét gera sex* 
tin vetrumfyrirkrisni. ^rir snepill hétmaðr, 
sonr Ketils brimils af Hrafnistuætt, og Jör- 
imnar |>irgnýsdéttur lögmanns af Sviarikí. 
Hann bjést til íslandsfarar. Gautr hét skip. 
verji hansj enn er peir ligu til hafs, komu að 
peioi vikingar og vildu ræna piu Enn Gautr 

Digitized by VjOOQIC 



12 Landnam. 

laust stafnbúa peiiTa til bana með hjálmun- 
veli og lögðu víkingar við pað frá; var hann 
síðankallaðr Hjálmun-Gautr. |>eirl>6rir fóru 
til íslands og komu skipi sínu i Skjálfandaíljóts- 
ós (885). {>6rir namKaldakinnámiUiSkugga- 
bjarga og Lj6sav$itnsskarðs. Hann nam par 
eigi yndi og f6r á braut; pá kvaðhann petta: 

Hér liggr, kj61a keyiir, 

Ealdakinn um aldr, 

enn við hðldum heilír, 

Hjálmun-Qautr, á braut. 
|>6rir nam siðan Fnj6skadal allan til Ódéilu 
og bj6 að Lundi (890). Hann bl6taði lundínn. 
fengill mjögsiglandi f6r af Hálogalandi til Is- 
lands. Hann nam land (890) að ráði Helga 
magra út frá Fnj6ská til Grenivíkr; hann bjó 
í Höfða. Hans synir voru Vemundr og Hall- 
steinn, er petta kvað, pá er hann sigldi af hafi 
og frá andlát f5ðr síns. 

Drjúpir Höfði, dauðr er |>engill; hlæa 
hlíðir við Hallsteini. 

|>orm6ðr hét maðr |>6rleifisson, er nam 
Grenivik og Hvallátr og strönd alla út til 
I>6rgeir8 fjarðar (890). 

t>6i^eir hét maðr^ er nam ÞfSrgeirsiEjðrS 
og Hvalvatnsi^örð. 

Loðihn ðnguU hét maðr; hann var pví 
svo kallaðr, að hann var fæddr í Önguley á 
Hálogalandi. Hann f6r fyrir ofriki Hákonar 

Digitized by VjOOQIC 



Landnám. 13 

jarls Grjótgarðssonar til Islands, og d6 í hafi; 
enn Eyvíndr sonr hans nam Flateyardal upp 
til Guunsteina (895) og blótaði pá. I>arHggr 
Ódeila á miUi og landnáms peirra fóris snep- 
iis. Bárðr hét maðr; bann kom skipi sínu í 
Skjálfandaiijótsós ^ og nam Bárðardal allan 
(880) upp frá Kálfborgará og Eyardalsá og 
bjó að Lundarbrekka um hríð. |>á markaði 
hann af veðrum, að landviðri voru betri enn 
halviðri og ætlaði af pvi betri lönd fyrir sunn- 
an heiði. Hann sendi sonu sina suðr um gói. 
pá fundu peir góibeytlaog annan gróðr. Enn 
annað vor eftir (890) gerði Bárðr kjálka hverju 
kykvendi pví er gengt var og lét hvað draga 
sitt fóðr og Qárhlut Hann fór Yonarskarð) 
par er síðan heitir Bárðargata. Hann nam 
síðan Fljótshverfi og bjó að Gnúpum. |>á var 
hann kallaður Gnúpa-Bárður. 

Kampa-Grimur fór úr Suðreyum til Is- 
lands, og velkti pá úti alt sumar, og braut 
skip sitt við Skjálfandafijótsós. Hann nam 
Kaldakinn í annað sinn (895j og seldi ýms- 
um mðnnum siðan. 

pórfinnr máni hét maðr, sonr Áskels tjörva; 
hann namlandfyrirneðanEyardalsátilLanda- 
móts og sumt um Ljósavatnsskarð (896) og 
bjóað Öxará. 

|>óriry sonr Grims gráfeldarmúla af Boga- 
landi, nam um Ljósavatnsskarð (896). 

Digitized by VjOOQIC 



14 LAndnáai. 

HéflÍDn og Hðskuldrý synir l^órsteins puss, 
fóm til Islands og námu land fyrir innan 
TunguheiSi. HéSinn bjó að Héðinsböfða, Hðsk- 
uldr nam Iðnd öU fyrir austan Lazá og bj6 
i SkörSum. Við hann er kenntHðskuldsvatn, 
þTÍað hann drukknaði par. 1 peirra landnámi 
er Húsayík, er Garðar hafði Tetarsetu. 

Vestmaðr og Úlfr föstbræðr föru einu 
skípi til Islands. |>eir námu Reykjadal allan 
fyrir Testan Laxá upp til Vestmannsvatns. 
Úlfr bjó nndir SkrattafelU. 

^ðrsteinn böfðr hét maðr; hann Tarhers- 
ir & Hðrðalandi; hanssynir ▼orupeirEyvindr 
og KetiU hinn hðrðski. Ey vindr fýstist til ts- 
lands eftir andlát fððr síns; enn KetiU bað 
hann iiema b&ðum peim land, ef honum sýnd- 
irt síðarað fkra. Eyvindr för ogkom skipisínu 
í Húsavfk á Tjðrnnesi, og nam Beykjadal (920) 
upp írí Yestmannsvatni. Hann bjó að Helga- 
stððum og er par heygðr. Náttfari, sá er 6arð- 
ar hafði útfylgt, hafði eignað sér áðr Reykja- 
dal og markað til á viði^ hversu vftt iiann 
skyldi eiga. Enn er Eyvindr fann hann, gerði 
hann honum tvo kost að Imnn skyldi eiga Nátt- 
faravik, eUa als ekki; pangað fár Náttfari. 
KetíU fdr til íslands (930) að orðsending 
Eyvindar bróður síns og seldi áðr jarðir sínar 
austr. Hann bjö á Einarstððum í Beýkja- 
dal, sem kenndir eru við Einar sonarson Ketils. 

Digitized by VjOOQIC 



Landnám. 15 

Grenjalhr hét maðr Hrappsson, bróSir 
Geirleifs i Fomhaga i £[ðrg&rdal. Grenjaðr 
nnro þegjandadal og Kraunabeidiy pórgerðar- 
iell og Laxárdal neðan; hann bjó á Grenjað- 
arstöðumé 

Böðólfr hét maðr, sonr Gríms Grfmólfs- 
sonar af Ögðum, bróðir B5ðgnóðs gerpis. 
Hann áttí pörunni dóttur |>órólfs hins fróða; 
peira son var Skeggi. pau fóm ftU til Is- 
lands og brutu skip sitt við Tjðmnes, og voru 
^ð Auð b j a r g a r stöðum hinn fyrsta vetr (900). 
Hannnamalt Tjðmnes á roilli Tungu&r og 
Hafharóss. Skeggi Bððálfsson nam Keldu- 
hverfi upp til Eelduness ogbjóiMiklagaírði. 

Sú ersðgn, aðYikingr hafi roaðr beitið. 
Hann. poldi sem aðrir illa drottnunargimi 
Haraldar hárfagra^og stokk til íslands. G^rði 
hann konuugi alt ilt áðrenn bann fór úr 
Noregi: drap ármenn, brendi bú hansóg byggð^ 
ir. Vikingr settist að með fylgjumm aínuro i 
landnámi Skeggja Bððölfssonar, og reisti bæ 
að Yikingavatni. Frétti Haraldr brátt, hvar 
Yikingr var niðrkominn, og sendi pijátfu flugu-* 
menn til hðfuðs honum ; enn peir Yfkingr 
feldu pá alla. Aftr sendi konungr sextfu 
flugumenn til hðfuðs peim Yikingi. Hittu 
peir svo á, er peir komu að Yikingavatni^ áð 
Yikingr og fylgjarar hans vora að dorg útá 
vatni. Fréttu flugumenn petta af konu . Yfk- 

Digitized by VjOOQIC 



16 JjftndninL 

ing9^ Snðru peir p& til hans og hansmanna, 
og bar fundum peirra saman í Hróinu (hólma) 
rétt fyrir austan bæinn a5 Víkingavatni. Varð 
þar bardagi afarharðr, en með pví að við 
mikinn liðsmun var að etja og fátt að vopn* 
um, fell par Víkíngr og allir hans menn, og 
svo er og sagt um flugumennina, að peir hafi 
og fallið. Tóku pA einhverir hofuð Víkings 
og vildu færa það konungi og pannig aíla sér 
fjár hjá honum. Fóru peir inn Reykjaheiði 
til Reykjahverfis. En er peir komú nokkuð 
ofani Geldingadal uppaf Heiðarbót, töku peir 
upp höfuðið; sýndist peim pað pá ógrlegt og 
geispa ámátlega; skaut peim pár skelk í 
bringu og grófu par hofuðið. Heitir par síð- 
an Hðfuðreiðan Vikingr og hans menn voru 
síðan heygðir í hðli peim, er stendr í Víkinga- 
vatnst&ni við Vaínið ytst; pá segja sumir hann 
lagðan i skip i hóli peim, sem er suðaustan 
við bæinn i Kilakoti. 

Máni hét maðr ; hann var fæddr i Önid á 
Hálogalandi. Hann fór til íslands og braut 
skip sitt við Tjörnnes, (905). Hannbjó að Máná 
nokkura vetr. Síðan rak Böðólfr hann ábraut 
paðan, og nam hannpá(910)fyrir neðan Kíllf- 
borgará, milii Fijóts og Rauðuskri4u, og bjó 
að Mánafelli. 

Ljótr öpveiginn hét maðr, er nara Keldu- 
hverfi upp frá Keldunesi, 

Digitized by VjOOQIC 



Landnám. 17 

Önundr hét annar, ér nam Kelduhverfi upp 
frá Keldunesi, og bjó í Asi; hann var son 
Blæings Sótasonar, bróðir Bálka íHrútafirði, 

pórsteínny sonr Sigmundar Gnúpa-Bárð- 
arsonar, byggði fyrstr að Mývatni. 

I>órkell hinn hávi kom ungr til íslands 
og bjó fyrst að Grænavatni, er gengr af Mý- 
vatni, 

Gteiri hét maðr norrœnn, er íyrstrbjófyr* 
ir sunnan Mývatn á G^irastððum. Hans son 
var Glúmr skáld og I>6rkelL J^eir feðgar börð- 
ust við fórberg hðggvinkinna, og feldu fór- 
stein son han«« Fyrir pau víg voru peir g0rvir 
norðan úr sveitum. Geiri sat um vetr að 
Geirastöðum við Húnavatn ; síðan fóru peir í 
BreiðaQorð ogbjuggu i Geiradal i Krðks-firði. 

Torí-Einar jarl, sonrRögnvaldar Mærajarls, 
gat dóttur i æsku; sú hét |>órdís hana fæddi 
Rðgnvaldr jarl og gifti hana pórgeiri klaufa. 
|>eira son var Einar. Hann fór til Orkneya 
að finna frændr sína; peír vildu eigi taka 
við frændsemi hans. |>á kaupirEinar í skipi 
með bræðrum tveimr, Vestmaimi og Vemundi. 
|>eir fóru til íslands og sigldu fyrir norðan 
landið og vesto um Sléttu i fjorðinn. |>eir 
settu 0xi i Reistarnip og koUuðu pví Öxar- 
fjSrð; peir settu ðrn upp fyrir vestan og köll- 
ttðu par Arnarpúfu; enn i priðja stað settu 
peir kross; par nefndu peir Krossós. Svo 

Digitized by VjOOQIC 



18 Landnám. 

helguðu {>eir sér land fyrir austan Jökulsá; pá 
höfðu ])eir numið allan ÖxarQÖrð. 

Beistr, son BJame^a-KetiIs og Híldar, 
systur Ketih |»istilsy íaðir Amsteins goða^ 
nam land & milli Reistargnúps og Kauðagnúps 
og bjó í Leirhðfn. 

Arngeir hét maðr, er nam Sléttu alla á 
milli Hávararlóns og SVeinungsvíkr; hans 
börn voru pau |>órgi]s og Oddr og þuríðr, 
er Steinólfr i þjórsárdal átti. Oddr var eld- 
sætr í æsku og heldr seinlegr og varkallaðr 
kolbitr. f>eir Amgeir og |»órgils gengu heim- 
an i fjúki að leita Qár og komu eieí heim. 
Oddr för að leita peira og fann pá báða ðr- 
enda, og haiði hvítabjörn drepið pá og lá pá 
á pasti, er hann kom að. Oddr drap bjðrninn og 
færði heim og segja menn að hann æti allan, 
og kallaðist pá hefna foður síns^ er hann drap 
björninn, en pá bróður síns, er hann át hann. 
Oddr var síðan illr og ódæll við að eiga; 
hann var hamramti|j^.^vo mjög, að hann gekk 
Iieiman ór Hraunti^fn um kverdið, enn kom um 
morguninn eftir í "l^jórsárdal, til liðs við |>uriði 
systur sina, er |>jórsdœlir vildu beija grjóti i 
hel fyrir fjölkyngi og tröllskap. 

Sveinungr nam Sveinungsvík, enn KoIIi 
KoIIavik, og bjó par hvor sem við er kennt 
síðan, fyrir vestan Hundsnes. 

Ketill pistiU nam |>istilfjörð, milli Hunds- 
ness og Sauðaness. 

Gunnólfr kroppa hét maðr, son |>óris 
hauknefs hersis; hann nam GnnnóIfSsvik og 
Gunnólfsfell og Langanes allt fyrir útan Hel« 
kundttheíði og bjö i Fðgruvík. 



yGoogle 



yGoogle 



Kostar: 

Fyrir áskrifendr ... Kr. 0,15 a. 

Einstakt heftið — 0,25 — 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



t 




r 



A 



yGoogle 



yGoogle 



